




















MARWNA.D 
|” Ms. CATHARINE JONES, 


Gwraig Mr, WILLIAM JONES, o Blwyf/ 
Trefddyn, yn Sir Fynwes yr hon a ymadaw- 
odd â'r Byd y rofed Dydd o Fawrth, yn y 

. .Flwyddyn'1789, ac a gladdwyd yn Eglwys 
Trefddyn, yn y 6ofed Flwyddyn o'r Hoed, 





HON OEDD WRAIG GALL, WEDDAIDD, DAWEL; 
ELUSENGAR; A PHARCHEDIG; 
; GAN BAWB A'I HADWAENAI: 
' ÔND UCHLAW POB PETH HYNOD YNDDI 
OEDD EI DUWIOLDEB; 
YN YR HON; O RAN GOLEU CLIR, 
7 ATHRAWIAETH LOYW, 
BYWYD MANOL; SANCTAIDD, 
ZEL TROS RYM DUWIOLDEB, 
YN ENWEDIG FFYDD YN A CHARIAD AT YR 


ARGLWYDD IESU, 


YR OEDD YN ABL I'W CHYDMARU 
A'R GWRAGEDD PENNAF YNG NGHYMRU, 





GAN 
WILLIAM WILLIAMS. 





CAERFYRDDIN, 
ARGRAPHWYD GAN I. DANIEL) YN HEOL-Y-BRENINj 
M;DCC,LXXXIX, 


Lle yr argrephir pob Math o Gopïau am Bris rhefymol, ac 
y ceir ar werth ym Mis 'Tachwedd nefaf; ALMANAC 
Cymraeg, am y Flwyddyn 1790; gan J. HARR1s; Dyf- 
8awdwr Rhifyddiaeth yng Ngydwely. & 


â "a 
ymeg Fg 






Wa 


MARWNAD, &. 


I AE amfíerau dyn yn dirwyn, 
Dydd at ddydd yn d'od i.ben, 

At bwyntiedig awr a drefnwyd, 
Gan Greawdwr, dae'r a nen: 

Ni's byrheir e', ni eftynir, 
Y mae'r funud fach a'r awr 

Mewn rhyw ígrifen ddigyfnewid, 
Ar ddalennau'r arfaeth fawr. 


2 William ones y'ch yn ymddifad, 
Buoch ddau—'does heddyw ond un z 
Can's fe 'fgarodd angeu diriaid, 
'Hen briodas gynnes, gun : 
Care ddihangodd tros yr abêr, 
Ac a landiodd ar y tir 
' Perffaith lawn, ddymunol, hyfryd, 
Pwrcas-gwaed ei Phrynwr pur. 
2 Daeth y dyddiau hir i fynu, 
' Î roi terfyn ar ei hoed, 
“Dydd heb ofn iddi o hono, 
“Ond llawenydd wel'd e'n d'od; 
Dydd i orphen anial yrfa, 
Dydd wneud diben ar bob gwae, 
Dydd ei gwynfydedig alwad, 
I lawenydd fy'n parhau. 
A Fe eftynwyd dyddiau'n Harglwydd, 
Ni fydd terfyn ar el oes, 
'Tra fo rhai run ddelw hyfryd 
'“ Ag e€' 6i hun ym myd y groes: 
Yr oedd Care yn 'meítyn atti, 
Yn ymdrechu am wiígo'i lun, 
Ym mhob dawn, a gras, a thymer, 
Ag a wiíg amherffaith ddyn, 





7A 


g Gwelwch wraig wedi gwneud aberth 
Lawn o'i deunaw oed ymlaen, 
Hyd at drugain mlwydd a deuddeg, 

I was'naethu ei Phrynwr glân: 

Credu, caru, ymddifyrru, 
Yn y iachawdwriaeth lawn, 
Oedd gorchwylion penna' C ath'rints 
“ _ O foreu-ddydd hyd brydnhawn, 
6 Hi ga'dd arg'oeddiadau dyfnion, 
rT'an athrawon aeth i maes, 
Harries, Whitefield, Rowlands, eraill, 
Bloeddwyr udgyrn dwyfol ras: 
Hi fn.ar ochr mynydd S;zaP, 
Yn y mellt a'r dychryn mawr, 
Pan oedd mwg, a tharth, a thymmeft', 
Yn tywyllu'r oleu wawr. 
7 Hi ga'dd, 'nol y dymmeíft' greulon, 
Â dychryndod S$;mab fryn, 
Brofi blas telynau ô/o7, 

I bereiddio'r ofnau hyn : 
Llanwyd hi o'r llawenydd hyfryd, 
Ag na adnabu'r byd o'i ryw, 

Yfed o'r cwppanau llawnion 
Sydd ym mhreíennoldeb Duw, 


8 Yno ffodd ei holl amheuon, 

A'i holl ofnau, er eu grym, 
Megis niwlen wag, ddifylwedd, 
O flaen awel denau, lym ; 
Ne's daeth pur ganiadau S10115 

Sydd yn cario eu dwyfol rin, 
I bur lonni ei hyfprydoedd, 
Fel y llonna'r melus ŵin. 

3) Hymnau mwy ei chân gyffredin, 
A'i difyrrwch ddydd a nos, 
Hymnau am ddioddefaint Iefu, 

Hymnau dwyfol waed y groes: 
n^ 


























—— rr 


| 4] 

Mor gyfarwydd yw hi ynddynt, 
Mae'n eu 'nabod hwy a'u fain ; 

Âc yn ddiftaw, neu yn gyhoedd, 
Mae o hyd yn canu rhai'n. 


x0 Mae Marwnadau'r rhai ddihangodd, 


'Tros y tonnau i'r nefol dir, 
Yn ei helpu i dreulio'i hamfer, 
Mewn difyrrwch tawel, pur : 
Cyn ei myned trwy'r Iorddonen, . 
'Roedd hi'n gwledda gyd â hwy, - 
Ap fy heddyw o fewn y bywyd 
Yn ymborthi ar ddwyfol glwy”. 


11 'Roedd hi'n llawen, "roedd hi'n hyfryd, 


A diddanus iawn ei chân, 
Feddwl am y gweinidogion 

Ag oedd wedi myn'd o'r blaen; 
Y rhai roddodd iddi fanna, 

Dyfroedd gloyw, dwyfol, clir, 
Yr un ymborth pur, digymmyíg, 

Ag íydd yn y nefol dir. 


42 Fe ro'dd Nefoedd iddi fantais, 


At bereiddio ei nefol fryd, 
'Tynnu ymaith ei golygon, 
Ddyddiau hir cyn myn'd o'r byd; 
Fel b'ai holl deganau'r ddaear 
iddi'n oerllyd a diflas, 


A gofalon gwag, difylwedd, 


iIdd'i'w taflu'n lân i maes. 


13 Llygaid cnawd wedi diflannu, 


Llygaid enaid ddaeth yn glir, 
Fe belihaodd dae'r oddi wrthi, 
' A neíaodd nefol dir ; 
Fe ddaeth peraroglau'r maeíydd 
Hyfryd fydd yr ochr draw, 
Nes-nes beunydd, ne's o'r diwedd 
Cael eu profi maes o law, 





























N 


8] 


14 O na chawn i deimlo'r grafau, 

A'r tymherau nefol, rhad, 

Ag a brofodd Cae, cyn fymmud 
O dir gwae i'r hyfryd wlad! 

O na feddwn ar lawn ficrwydd, 
Diamheuol, cadarn, cry', 

Ag oedd yn gartrefu'n waítad 
Yn ei mynwes gynnes hi! 


15 Mae ei chnawd hi wedi darfod, 

Bwyd i'r pryfed mân ni fedd, 

Nid oes braidd ond croen ac efgyrn 
Ganddi i ofod yn y bedd: 

Darfu tegwch corph yn hollol, 
Enaid nefol fy yma gyd, 

A griddfannau dyfnion, melus, 
Am feddiannu'r dwyfol fyd, 


16 Daccw hi'n eiítedd yn ei chadair 

Wellt, o flaen y danllwyth dân, 

Ac yn canu Hymnau'n beraidd, 
Am y iachawdwriaeth lân : 

Y mae'n cofio'r yígrythurau, 
Sydd am Iefu a'i farwol glwy”, 

Âc ag allwedd nefol brofiad, 
Mae'n eu hyfryd ddadglo hwy. 


r7 Mae'n adnabod athrawiaethau 
Goleu, clir, y dwyfol ras, 
Mae*n archwaethu, mae yn profi, 
Ac arogli eì nefol flas; 
Mae yn yfed, mae yn drachdio, 
O'r ffynhonnau gloyw, pur, 
Ag íy'n tarddu maes yn gyffon, 
O fynyddau'r dwyfol dir. 
18 Mae'n cymmeryd llyfrau Mo/es, 
A'r cyígodau maith o'u bron, 
. A'u cymhwyfo mae yn gyffon, 
At y iachawdwriaeth hon : 
















































LUW. 
Mae'n dehongli mannau tywyll, 
Ag fu iddi gynt yn hir, 
Ac fel yfodd yn y diwedd 
“ O honynt ddyfroedd gloyw, pur. 
19 'Roedd hi'n deall athrawiaethau ì 
Ammod hedd yn oleu iawn, Nî 
Ac yn gwybod pwy bregethai | 
Wirioneddau 'fengyl lawn : 
Caru'r gweinidogion hynny if 
Oedd yn llawn o'r nefol dân, t 
Ac yn rhoi yng wraidd yr adeil 
Iefu Grift yn gonglfaen. 


20 Dyma'r hen athrawiaeth loyw, eu 
Ag a burwyd gynt trwy dân, 
Oedd yr unig hyfryd foddion, 
b Dynnai yípryd Cafe ymlaen : 
A 'Yípryd dwys yr hen ferthyron, 
L Aeth trwy flammiau fynu fry, 
Oedd ei hunig bur ddifyrrwch, 
' Dyna'r 1a// oedd ganddi hi. 
21 Pan b'ai rhai'n pregethu pyngciau 
Mân, fel yr enwaediad gynt, 
A'u dyrchafu'n uchel, uchel, 
Megis baner yn y gwynt: 
Hi ffieiddiai'r fath athrawiaeth, 
Fel o Phariíeaidd ryw, 
Rhoddi degwm mint ac anis 
Mân yn lle cyfiawnder Duw. 
22 Pauli fi, Apolos finneu, 
Eraill Cep)as aeth â mryd, 
Hyn nid oedd gan Gae ond ynfyd, 
Iefu ei hunan, Iefu gyd! 
Dyma'r drefn a'r ddiígybliaeth, 4 t 
Medd rhyw figot poethlyd byw ; 
Nagê'r man mae Care yn ddewis, 
Lle bo prefennoldeb Duw. 


o LLAI 
23 O briodas hawddgar, hyfryd, 
Cate a William rowd ynghyd, 
Mewn rhyw gwlwm wedi ei drefnu, ê 
Yn yr arfaeth cyn bod byd! ” 
Ni fu priod-fab mwy tyner, 
Ni fe priod-ferch fwy mwyn, 
Fel y darfu i iau priodas 
Gael yn eímwyth iawn ei dwyn. 


| Hi gai'r ffordd a fyddai'n chwennych 
Roi o'i meddiant yn ei hoes; 
Felly William, fel y mynnai, 
Heb un gair na chweddel croes ; 
' I maes, i mewn, o'r hale i'r parlwr, 
Ac o'r bwrdd i'r gwely clyd, 
Nid oedd Glanzazt-d4 ond heddwch 
A chareiddwch trwyddo gyd. 


| Hi ro'dd fenthyg ei meddiannau 

I Iachawdwr mawr y byd, 

Ac mae heddyw'n cludo rhenti 
Yn fyrddiynau maith ynghyd; 

Arian daear gynt gyfrannodd, 
Onid mae'n derbyn arian nef, 

Cariad a llawenydd perffaith, 
Yn ei gwmp'ni dwyfol ef. 


Rhaid i'w chorph ym mynwent 7refddyn, 
Orwedd mewn cadwynau pridd, 

Hyd y dydd appwyntiwyd iddo 
Ollwng y rhai hyn yn rhydd ; 

At ei phuro o bob llygredd, 
Oedd yn flinder mwya'i hoes, 

Am fod e' i'r ían&eiddrwydd dwyfol, 
Awr a munud fyth yn groes. 

Hi ddaw fynu yn y boreu, 
Megis haulwen fawr y nef, 

: Gyd â miloedd myrdd o íeintiau 
Perffaith i'w gyfarfod ef; 









Ac ni chollir y grain lleia”, 
' . Ond fe fynnir oll ynghyd, 
âm O'i mân lwch hi, pe bai'n gorwedd F 
^ _ .Obry yn eithafoedd byd, di 
28 Mae ger bron yr orífedd ddifglair, A | 
'Nawr yn nheml Duw a'r Oen, O'r 
* .. Hebna chyftudd na themtafiwn, | 


t.8 3 
| 
| 


Galar, gofid, gwae, na phoen ; 
Ac yn drachdio o ffynnon bywyd, 

Cariad o berffeithiaf ryw, i 
Ag fy'n llifo maes, heb orpheri, AF 

O anfeidrol gariad Duw. h c'r 


















29 Nid oes arni ofn pechu, ì 0] 
Fel y dyddiau hen o'r blaen, ; 
Fe ddiwreiddwyd o'i thymherau 
^N hollol y daearol dân ;. 
Elfen nefol fel rhyw ddiluw, *^ ; 
Sy'n ei llanw hioll o'r bron, 
Ag na's profodd neb gyffelyb 
Etto ar y ddaear hon. 
3o Y mae heddyw yn gwel'd yn eglur, 
I ofynion nefoedd fry 6.) 
Gael eu talu gan ei Hargiwydd, P' 
.^ Wrth ddiodde? ar Ga//ar; 
Ac i'r gyfraith gael boddlondeb 
Uwch ei gofyn eitha” radd, 
Am i Ddyn, a'r Duwdod ynddo, 
Âr Galfaria gael eì ladd. 


31 Gwel'd ei heddychu mae â'r Duwdod, 
Flwyddau hirion cyn cael bod, es 
Âm i'r Iefu dalu'r dyled, Y 
Mewn un dydd, oedd arni erioed ; Ŵ * 
Amyn'dtan y cofpei hunan, A/w/. Vv. IG... w | 
Symmud ei heuogrwydd drud, Zec. iii. 10. 
Ymhen pedair mil o flwyddau 
Ar ol iddo greu y byd. 
uv 2 RF OY NN 





